Ang Importansya 
ng Pagdidisiplina 
sa mga Bata 


Ituro sa bata ang daang dapat niyang 
lakaran, at hanggang sa paglaki niya 
ay hindi niya ito malilimutan. 


Mga Kawikaan 22:6 


PARA SA MGA MAGULANG 


Kaloob nga ng Diyos itong ating mga anak, 

ang ganitong mga supling, pagpapalang 
mayroong galak. Mga Awit 127:3 

Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, 
anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. 
Mga Kawikaan 13:24 

Sa pagkatakot sa Panginoon ay matibay na 
pagtitiwala: at ang kaniyang mga anak ay 
magkakaroon ng dakong kanlungan. 

Mga Kawikaan 14:26 

Ituwid mo ang iyong anak habang may 
pagkakataon pa, kung hindi ay ikaw na rin ang 
nagtulak sa pagkawasak niya. Mga Kawikaan 19:18 
Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa 
pamamagitan ng palo, sila ay matututo. 

Mga Kawikaan 22:15 

Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo 
ay hindi niya ikamamatay. Inililigtas mo pa siya 
mula sa daigdig ng mga patay. 

Mga Kawikaan 23:13-14 

Disiplina at pangaral, hatid ay karunungan, 
ngunit ang batang suwail, sa magulang 

ay kahihiyan. Mga Kawikaan 29:15 

Ang anak mo ay busugin sa pangaral, 

at pagdating ng araw, siya ay iyong karangalan. 
Mga Kawikaan 29:17 

Ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak. 
Sila ay magiging payapa sa buhay. Isaias 54:13 


PARA SA KABATAAN 


Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayon ay 
mabubuhay ka nang matagal sa lupaing 
ibinibigay sa inyo ng Diyos. Exodo 20:12 


Aking anak, ang saway ng Diyos ay huwag 
mamaliitin, at ang Kanyang pagtutuwid ay 
huwag mong itakwil, sapagkat lahat ng mahal 
Niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na 
minamahal, sinasaway ng magulang. 

Mga Kawikaan 3:11-12 

Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, 
ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. 
Mga Kawikaan 10:1 

Pakinggan mo ang iyong ama na 
pinagkakautangan mo ng buhay, at huwag 
hahamakin ang iyong ina kapag siya ay 
matanda na. Mga Kawikaan 23:22 


Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga 
magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat 
ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama 
at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na 
pangako: Magiging maganda at mahaba ang 
iyong buhay sa lupa. Efeso 6:1-3 


Igalang mo ang iyong ama ng iyong buong puso, 
at huwag mong kalimutan ang mga kalungkutan 
ng iyong ina. Alalahanin na ikaw ay ipinanganak 
sa kanila, at paano mo masusuklian sa kanila 
ang mga bagay na kanilang ginawa para sa iyo? 
Ecclesiasticus 7:27-28 


Kung matiyaga nating di linahin ang 
kabataan, maaari silang umiyak ngayon pero 
magsasaya sila at papasalamatan nila tayo 
balang araw. Kung hindi natin sila didisiplinahin, 
magsasaya sila ngayon pero iiyak naman sila 
balang araw. 


Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero kung 
tatanda sila ng walang disiplina, ano nalang 
kaya ang kinabukasan ng ating bayan? 


Lahat ng masasamang ugali ng isang 
matanda ay yaong mga hindi nasita o 
nadisiplina noong siya ay isang bata 
pa paani, Kailangan nating palakihin 
png mga bata na may takot sa Diyos. 


1 took a piece of living clay 

And gently formed it day by day 

1 came again when years were gone 
It was a man I looked upon 

He still that early impress wore 
And I could change him nevermore 


